





YMSON Y LLOFRUDD. 


Gan Gwyrosydd. | (OO “'e 


Pa le'r wyf? Ol! Ol— Olwen ! pa le'r ydwyf? 
Nid gartref—rhaid mai hwn yw cartre'r pruddglwyf ; 
Fy nghrasboeth lwnc ! a oes dim modd i'w oeri ? 
Ac O! fy mhen! mae yntau fel ar hollti! 

Pa le'r wyf? af i—Och ! pa beth yw hwn 
Ruddliwia'm llaw ? Gwaed? na nid gwaed, mi wn— 
Gwaed? ie, gwaed! O ba ley O! Dduw! 

Pa beth yw hyn gyfoda'm cof yn fyw 

O flaen fy llygaid? Och ! olygfa erch ! 

Myfi yn llofrudd nôd anwyla'm serch! 

Ha! gwn lle'r wyf yn awr ; 'rwy'n ddyn i'r gyfraith, 
A gwaed fy Olwen rhyngwyf a phob gobaith ! 
Gwaed OI? y nefoedd fawr 'rwy'n cofio'r cyfan— 
Tydi a'i gwnaeth— tydi'r uffernawl gwpan! 

beth! aî y llaw hon a hyrddiodd y dlysaf, 
Garedicaf, ddoethaf, a'r ddiniweidiaf 

Un o'i rhyw i arall fyd? O! na allwn 

Ei thaflu'n ymborth i ellyllon anwn! 

Fy mhlentyn—b'Ìle mae ef! O'm Arthur addien ! 
Corff marw'i fam arweinia'i dad i'r grogbren ; 

Pa beth a wnaf? fy enaid sydd yn rwygo 

Gan ing cydwybod sydd yn rhuo—rAuo / 
Beth—son am uffern ? ha ! nis gall fy mron 

Ddal mwy o uffern byth na'r fynyd hon ; 

'Rwy'n teimlo f'hun yn safn colledigaeth— 

O! na allwn lamu o fodolaeth ! 

Neu gael ddoe'n ol! Ow ! fem hyrddir i wyddfod 
Duw, a'm henaid yn goch a gwaed fy mhriod ! 

O, Olwen! Olwen! nachawn--Ust! trwst traed ? 
Ha ! ie, trwst traed dra/ydd y gwaed !— 

Croesaw angeu, neidiaf i dy hagr freichiau ! 

Os oedi wnei, a phan yn dy gratangau— 

O am nerth i ddyrehu'm llais fel tarau 

AÂm i'r byd alltudio'r damntol gwpan! 


CL 





Y TY AR DAN. 





Ar nosau oer dymestlog, 
Pan oedd Efrog yn fantellog, 
Gan eirianwisg drom o eira—- 
'Roedd cwmni llawen uwch eu gwin 
Mewn gwesty gwych, pan g godai un— 
A roddai'r yfair yma :— 
“ Un gwy 'draid llawn eto i'n gwragedd yn nhre 
Ac yna cyd-ganwn yr olaf gan o 
'Nawr fechgyn *“ Ein Gwragedd ” a hip, hip, hwre! 
Un hip i'n rhai bychain, ein gemau man 1! 

Ust! Ust! ! clywch, —gwaedd y gloch dân ? 
Dim dafn yn 'chwaneg—na, na, myn nef! 
Mae'm gwraig a'm plentyn yn nghlo yn y ty. 
Nos da! Nos da! oedd ei olaf lef, 

Pan ruthrai o wydd ei gyfeillion cu. 


O ! caffed fuandra yr ewig yn awr, 
I gyrhaedd ei gartref mewn digon o bryd ; 
Ei dy sy'n fflamiau ac ar yr uwch lawr 
| Ei gydmar a'i blentyn a gysgant yn glyd, 
Rhagluniaeth drugarog a'i cadwo i gyd! 
Ond Oh ! Clywch alarwm trwm, trwm, y gloch dân, 
A chydgor gwyllt-clinciog y mil clychau mân ! 


Buaned yw camrau y tanwyr yn awr ; 

Ac udgyrn y blaenwyr mor ofnog eu gwawr ! 

Oh ! clywch y cri dolefus o'r ty ; 

| D fam sy'n galw—y dyner fam gu ; 

i . Mae'n crio am help idd' ei baban glan, 

Y baban a hithau ogylchir gan dân !! 
““ Pwy rydd her i angau yn awr, 
W I achub y ddynes a'i phlentyn tlws ? 
v Mae'r fflamiau'n cynyddu ar y uchaf lawr :” 
Ha ! dacw ddyn yn malurio'r drws, 
Yn esgyn y grisiau gan herio y gwae — 
Y nefoedd a'i noddo i achub y ddau 1 








“r* 








$ 


| 
| 
| 














M9 


Win nu yy Ai 


Mae mil 'nawr yn gweithio ag 'wyllys rydd, 
Fel cymyl y diliw y pibau sydd 
Yn tywallt, yn tywallt i ganol y fflamiau, 
Ar elfen ddinystriol yn herio ei goreu : 
Pob ysgol sy' fyny hyd neu y ty, 
Pob bwyell a bach a reolir yn hy: 

Ond O ! pa obaith sy' genym yn awr 

Am achub y TRI! ar yr uchaf lawr? 


Ust? Ha !! dacw'r ffenestr yn fìl o ddarnau, 
Gan rywun tufewn: O! brysied o'r fflamiau ! 
Mae'n dyfod —efe yw—ein cyfaill o'r gwindy— 
Y priod ffyddlongar—y rhiant gwrolgu, 
A than ei fraich gref mae ei gydmar fwyn, 
A'i phlentyn bach tlws yn ei chol hi wna ddwyn, 
Mae'n disgyn yr ysgol, mor sicr ei gam, 
Maeilawr. Diolch! Mae'r Tad a'r fam 
A'r plentyn yn fyw—-yn fyw a dinam. 








eI IR, 





4 








CAN Y MELINYDD. 


Yn nghesail craig y mynydd, 
Ar lan grisialog nant, 
'Rwy'n gwisgo urdd melinydd, 
' Gan gynal gwraig a phlant ; 
I droi y rhod a'r meini malu, 
Y nant rydd ddwr yn hael o hyd ; 


' A'm hoffder innau yw gofolu 


Am dynu allan Hud on yd. 


la, hal! 'rwy'n gallu chwerthin 
Y bore a'r prydnawn, 
A chwardd fy hoffus felin 
O hyd wrth falu' r grawn ; 
A llawenhau mae'm gwraig a minnau, 
Tra'n malu'n llen y bydd y plant,— 
Melinau man yw ei geneuau, 
A maen i falu yw bob dant. 


Mae olwyn fawr y felin 
A graenus Swyn fy mhlant, 
Yn hynod o gynefin 
A gloew ddwr y nant ; 
Ac olion syber law glanweithra 
Ar bobpeth yn fy annedd sydd ; 
Fe'u gwneir yn ddeiliaid ufudd golchfa, 
Dan law fy mhriod hoff bob dydd. 


Mae'n nghartref a fy melin 
Yn gadarn av y graig, 
A minau wyf yn fr reni n 
Ar orsedd A, fy ngwraig : 
Ffon cariad yw fy Mn. 
A'm teyrnas yw fy nheulu bach, 
A gwneir o mywyc a )ll*yn llawen 
Wrth wel'd ì fy neiliaid oll yn iach. 





* 





